WikipediA 

Wikang Samaritanong Arameo 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Samaritanong Arameo, o Samaritano, ay 
isang dayalekto ng Arameo na ginagamit ng mga 
Samaritano bilang wika na banal at pandalubhasa. Hindi 
dapat ito mapagkamalang Wikang Samaritanong Hebreo 
ng Kasulatan. Tumigil ito bilang isang "buhay na wika" 
noong ika-10 hanggang ika-12 siglo. 

Katulad ito ng Aramaeo ng mga Targumim, ang 
Arameong salita para sa “interpretasyon” or “pagsasalin”. 
Isinusulat ito gamit ang Alpabetong Samaritano. 

Kabilang sa mga pinakamahahalagang gawa sa wika ay 
ang Samaritanong pagsasalin sa Samaritanong Hebreong 
Pentateueh sa uri ng targum sa pagsasalin. Mayroon ding 
legal, eksehetikal, at litorhikal na teksto, ngunit ang mga 
sumunod na gawa ay katulad din ngunit ang ginamit ay 
ang Arabe. 

Naisulat 


Eksodo XX. 1-6: 

1. Umellel Ela'e yet kel milleyya aalen elmimar. 

2. Ana Sema Eluek deppiqtek men ara Mi§rem 
mibbet awadem. 

3. La ya'i lak ela'en uranem al eppi. 

4. La tewed lak etsel ukel demu debsumeyya millel 
wedbaraa millera wedbameyya millera laraa. 

5. Latisgad lon ula tesememminon alaanaki Sema 
elaak el qana fuqed ob awaan al banem wel 
telitaem wel rewi'a'em elsenai. 

6. Wabed esed lalatem elra'emi welnateri fiqqudi. 

Tingnan ang mga kapareha sa Hudeo-Arameo na matatagpuan sa Targum Onqelossa parehong naisulat (ang 
ilang bahagi ay hindi literal): 

1. in'n 1 ? i |l 7Nn t \\ »; 7 |L 7ni 

2. Nnmy n'nn dh^dt NinNn qn|7'?Nq qn7N » nin 

3. nn n? ,]nnN n7N ~i7 'in' n 1 / 

4. NynNb ynyn N;n?T| yn^n Nyn ntt N^'yyn wnpnT mT “7?! □ 7'^ Tayn n7 


Samaritan Aramaie 

n'DTN Aramit, t<oo-ir< Aramaya 

Pagbigkas 

/aramiG/, /aramit/, 

/aramaja/, /oromojo/ 

Rehiyon 

Palestina at ang Zionistang 
(terorismo) Israel, sa mga bayan 
ng Samaria and Holon. 

Mga 

700, litorhiko lamang 

katutubong 

tagapagsalita 

(,nawawalang petsa) 

Pamilyang 

Afro-Asiatic 

wika 

■ Semitiko 


- Kanlurang Semitiko 


■ Gitnang Semitiko 


■ Hilagang-Kanlurang 

Semitiko 


- Araeoie 


■ Kanluran 


■ Samaritan Aramaie 

Sistema ng 
pagsulat 

Alpabetong Samaritano 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-2 

sam 

ISO 639-3 

sam 





5. 'Nn'7n tt h\) imn i'n h\) ihtn ain Tyon N3j7 hn ^o7n » hih nn inn^nn n 7! l inl 7 ^7 
linnnnN nra 'gn n 7 l'n^wn n ? 'ndo 7 'Nynn tt h\)\ 

6. 'Tij79 ngg^i 'nni7 iht «p7n 7 Qi n TQ V! 

Bibliyograpiya 


■ J. Rosenberg, Lehrbueh der samaritanisehen Spraehe und Literatur, A. Hartleben's Verlag: 
Wien, Pest, Leipzig. 

■ Tal, Abraham, A Dietionary of Samaritan Aramaie. Brill 2000 ISBN 90-04-11645-1 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Samaritanong_Arameo&oldid=1370303" 


Huling pagbabago: 12:39, 25 Agosto 2013. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 






